
Mánfiðarrit til stuðnings kirhju og lcridimlómi fdendinga, 
gefiff út af hinu ev. lút. kirlcjufélagi fd. í Vestrheimi. 

RITSTJÓRI JÓN BJARNASON. 


8. árg. WINNIPECr, NÓVEMBER 1893. Nr. 9. 


DAVÍÐS SÁLMR 130. 

Eftir séra Valdemar Briem. 

(Lagfi' Jjfn miskunn, 6, guð, er sem himininn há.) 

,. 1. Úr djúpinu kalla eg, drottinn, til þín 
í dýrðinni himnesku þinni. 

Ó, virzt þú í hæSinni heyra til mín 
°g hyggja aS grátbeiöni minni. 

2. Ó, drottinn, ef misgjörSir muna þú vilt, 
þá mun eg ei staðizt fá dóminn; 

en iðrunarkvak mitt og andvarp tak gilt, 
þú, eilífí vegsemdarljóminn! 

3. Eg reiði mig, guð, ei á réttlæti mitt, 
mig reiði’ eg á gœzkuna þína, 

og bíð þess, aö auglitið blessaða þitt 
þú bjart látir aftr inér skína. 

4. Eg bíð hér sem vörðr um niðdiinma nótt; 
á nóttina tekr að líöa. 

Eg bíð þess, að röðullinn renni nú skjótt, 
þú, réttiætissóiiu hiu biiða. 









—130— 


5. þú, ísraelsvörðr eg vona. þ!g á; 
í vestrinu’ er hnigin þín íeiði; 
í austrinu rennr úr eilífðar sjá 
þín elskunnar sólin í heiði. 

6. þótt djúp eins og höfin, þótt há eins og fjöll 
sé hörtnungin, neyðin og syndin, 

þig rúmar ei geimr né eilífðin öll, 
þú, eilíf'a miskunnarlindin. 

. .K 300(- 

FJÁRSJÓÐJIINN M I K L I. 


Prédikan út af Matt. 13, 44-50. — Flutt í Winnipeg sunnudagskvöld 14. Okt. 
síðastl. af ritstjóra „Sam,“. 


Mtífir þú fundið nokkurn fjársjóð? Áttu m.kkurn fjársjóð? 
Hefir þú trú á því, að nokkur fjársjóðr sé til? Leitar þú að 
nokkrum fjársjóði?—Mér finnst eg heyri allar þessar spurning- 
ar, þegar eg liugsa um fyrsta versið í þessum texta. Mér finnst 
þetta upphafsvers texans koraa með allar þessar spurningar til 
einstaklinganna hér í j)essum söfnuði. Mér finnst hinn ósýni- 
legi konungr kristninnar í gegnum textann vera að spyrja hina 
einstöku þegna í ríki hans að öllu þessu. Og það er meira en 
ímyndan eða tiifinning hjá mér, þetta; því svo framarlega sem 
textinn og sú bók, sem hann er tekinn úr, er í sannleika guðs 
orð, eins og gjörvöll kristnin játar, þá hljóta þessar spurningar, 
seni heyrast í gegnum textann, að vera spurningar frá guði 
sjálfum. — En ef vér hugsum með nokkurri alvöru um þetta 
guð.s orð, þessa samííking Jesú Krists um guðs ríki sem fésjóð 
fólginn á akri, ])á getum vér heyrt enn þá fleiri spurningar 
snertandi sarna efnið. Ef þú átt einhvern fjársjóð í eigu þinni, 
eitthvað þaö, er í sannleika er mikilsvirði, hvernig fer þú ];á með 
þann fjársjóð? Er ekki hætt viö, að þú glatir honum? Ertu, ef 
til vi 11, að inissa hann? Og ef hann er að fara eða þér sýnist 
liann vera að fara, ertu þá hryggr eða áhyggjufullr, eða eins og 
ekkert sé um að vera? Sé fjársjóðrinn á förum, eða ef svo sýn- 
ist, gjörir þú þá nokkuð til þess að varna því, að svo fari? Hve 



-131— 


mikils virSi er þér fjársjéðrinn? HvaS gjörir þú til þess aS 
tryggja þér eign hans í framtíðinni? Eöa heldr þú, ef til vill, 
a5 ekkert þurfi að gjöra í þessu skyni? — hættan sé engin fyrir 
því, að fjársjóðrinn missist eða verðifráþér tekinn? — Jú, hætt- 
an er jmr. það sýnir sig í gegnum alla sögu rnannkynsins, að 
hveijum einasta fjársjóði má glata, og dýrustu fjársjóðirnir 
sýnast vera í allra mestri hættu. Og heir fara allir, undan- 
tekningarlaust allir, ef þeir eru ekki vel og vandlega geymdir; 
og þeir fara meira að segja, flestallir, fyr eða síðar, hversu vel 
sem þeir eru geymdir. En sá, sem kann að meta sinn fjársjóð, 
sá, sem virkilega elskar fjársjóðinn sinn, sá, sem skoðar nokkuð 
í eign sinni sannkallaðan fjársjóð, — hann holdr í liann dauða- 
haldi, þó að hann viti, að hann hlýtr að missa hann, og aldrei 
cdns og þá. Heldr þú þá dauðahaldi í fjársjóðinn þinn? — Hald- 
ið þér hér allir dauðahaldi í bezta fjársjóðinn yðar? Hvað leggr 
hver einstakr yðar í sölurnar fyrir sinn dýrmætasta fjársjóð? 
Hvað ieggr þessi söfnuðr í sölurnar fyrir þann dýrmætasta fjár- 
sjóð, sem honum hefir verið trúað fyrir af guði almáttugum? 

Mig langar nú til að vitna það fyrir þessum söfnuði, yðr 
öllum, sem eru hér staddir í guðshúsi þessu í kvöld, að lítíð er 
einskisvirði, nema því að eins að maðr hafi fundið einhvern 
virkilegan fjársjóð, — að lífið er einskisvirði, svo framarlega 
sem maðr hefir ekki augu fyrir neinu því, sem í sannleika er 
mikils virði, — sér ekki neitt j-að, sem hefir virkilega guðlegt 
gildi, neitt j)aö, sem vert er að elska og lifa fyrir, og í gleði og 
sorg, í meðlæti og mótlæti, í lífi og dauða að halda í dauðahaldi. 
Og mig langar líka trl að segja Jmð, og segja það ekki í mínu 
nafni, heldr í nafni hins almáttuga, er talar í samvizku hvers 
einasta manns, í nafni hans, sem getíð hefir oss Jesúrn Krist og 
það heilaga orð, sem við hann er kennt, — að þeir, sem hafna 
hinum œðsta fjársjóði, sem til er, fjársjóði guðs ríkis, þeir, sem 
fótum troða jrá dýrustu perlu, sem til er í andansríki, kærleiks- 
opinheran kristindómsins, -— þeir eiga ekki skilið að eignast 
neinn f jársjóð, þeir verðskulda ekki, að þeim sé gefin ein einasta 
góð gjöf af hinum almáttuga guði í himninum. Allir þeir, 
sem einhverja slíka góða guðs blessan eiga í eigu sinni, eiga 
ekkert betra skilið en að þeir væri sviftir slíkri blessan, slíkum 



—132— 


góöum gjöfum guSs, slílcurn himneskum fjársjóSum — fyrir 
fullt og alit. 

En nú kemr fyrir hverjum einstökum af ossút af guðspjall- 
inu spurningin um ];aÖ, hvoi tguös riki, eða hinn andlegi heimr, 
sem Jesús Kvistr heíir opnað n.önnum hér á jörðinni og sem vér 
allir í hans nafni erum leiddir inn í, stemir virkilega fyrirosssem 
fjúrsjóðr eða dýrmæt perla — eins og hann sjálfr, frelsarinn, 
vitnar að sé hér í textanum. Eftirþvísem hans eigin oið hljóða, 
er guðs ríkið hans líkt fjársjóði, fiílgnuin á akri, sem maðr nokk- 
ur fann, og er hann hafði fundið þann tjársjóð, hélt hann hon- 
um leyndum, cn af fögnuði út af fundinum fiýtti hann sér 
hurt og seldi allar eigur sínar og keypti svo akrinn. Og til 
þess að skýra þetta enn þá betr kemr Jesús með sömu líking af 
guðsríki í annarri útgáfu. Hann segir, aö guðs ríki sé líkt 
kaupmanni, er leitaði að góðum perlum, og er hann hafði fund- 
ið eina dýrmæta perlu, þá hati hann farið, selt allt, sem hann 
átti, og keypt perluna. Svona mikils virði er kristindómrinn 
eða guðs ríki, eftir dómi drottins Jesú Krists. Svona mikils 
ætlast hann til aö allir lærisveinar sírjr meti hann. En hvað 
mikils virði er þér þá kristindómrinn? Hvað mikils virði er 
yðr hverjum fyrir sig guðs ríki? Hvað mikils virði er ríkið, 
sem frelsarinn sérstaklega ræðr ytír, þessum söfnuði?— Eg býst 
við, að margir yðar vilji svara: Guðs ríki er meira virði en allt 
annað; — kristindómrinn er meiri og dýrmætari en öll önnur 
gœði. Ef guðs riki væri frá mér tekiö, þá væri það hið mesta 
ólán, sem eg gæti orðið fyrir. Ef kristindómrinn væri tekinn 
burt úr því mannfélagi, sem eg tilheyri, þá væri ekki í því 
mannfélagi lifandi. — Eg tek þetta svar gilt; eg geng inn á það, 
að kristindómrinn sé svona mikils virði. J)að j’ýðir lítið þó eg 
samþykki þetta svar í mínu eigin nafni; en eg samþykki það í 
Jesú nafni. Tek svarið gilt í guðs nafni. Og um leið og eg 
segi þetta, má eg til að taka það fram, að allir, sem standa í 
kristnum söfnuði, þessum söfnuði og öllum öðrum kristnum 
söfnuðum, eru í rauninni skyldugir til að gjöra þessa játning urn 
ágæti kristindómsins. ])ví að ef Jesús Kristr ekki veitir hin 
œð.stu gœði, ef rikið andlega, sem hann leiðir mennina inn í 
ekki er meira virði en allt annað, meira virði en öll önnur gœði 
tii saiiians, sem mönnum geta veitzt, þá fellr algjörlega burt öll 



—133. 


ástcefia til að hpyra kristnum söfnuði til, trúa á Jesúm Kiist og 
ákalla hann sem drottin og frelsara. Og mér liiinst nú annars, 
afi það' ætti að vera undr auðvelt að sannfœrast fullkomlega uin 
það, að guðs ríki eða kristindúmrinn er virkilega svona mikils 
virði. því hugsið yðr, að allt það, sem kristindúmrinn liefir 
komiö með inn í mannfélag vort, væri allt í einu horfiö og orðið 
að engu. Hugsið j-ðr, að manntelagið, sem þér tilheyrið, væri 
allt í einu orðið heiðið, allt það tekið burt úr löggjöf og stjiírn 
landsins, sem er af kristilegri rút runnið. Ef þér eigið örðugt 
með að gjöra yðr ljúst, hvernig mannfélagið liti út eftir að öll 
spor eftir kiistindúmirm væri þar þurrkuð út, þá eru sumir, sem 
geta minnzt þess, hvernig saga vorrar eigin þjúðar leit út áðr 
en Ijús kristindúmsins varð henni sýnilegt. Og þeir, sem eru 
dálítið lærðir, þeir hugsi ti! þess, hvernig almennings-ástandið 
var hjá hinum menntuðu heiðingjum í fornöld, Rútnverjum og 
Grikkjum, áðr en hoðskaprinn um guös ríki barst til þeirra, áðr 
en guðs ríki þrengdi sér inn á þá. það þarf annars engan sér- 
legan lærdúm til að vita þetta, því nýja testamenntið sýnir það 
til fullnustu, þú ekki væri nema 1. kapítulinn af Rúmverjabréf- 
inu. þér lesið dagblöðin margir hverjir. Hafið þér þá ekki 
lesið þar svo tnikið, að þér hafið tekið eftir því, hve úendanlega 
miklu bágara mannfélagsístmdið á þessum yfirstandandi tíma 
er í heiðingjalöndunum — þeiin menntuðu einrnitt, eins og t. a. 
m. í Kína — heldr en í þessum löndum, þar sem kristin kirkja 
hefir náð sér niðri. — En eg sleppi þessu, sleppi jafnvel allri 
menntaninni og mannúðinni og réttlætinu, sein komiö er inn í 
mannfélagssöguna fyrir áhrif frá kristindúminum, — sleppi því 
alveg, hve úheyrilega mikið heimsríkið þetta, sem vér aliir, trú- 
aðir og vantrúaðir, tilheyruin, hefir grœtt á guðs ríkinu, sein 
Jesús Kristr korn til þess að grundvalla hér á jörðu og boða 
mönnum og leiða þá inn í. Mörgum yðar skilst það, ef til vill, 
ekki til hlítar, hve mikið mannfélagið í þessu landi og öðrum 
menntalöndum heiinsins á kristindúminum að jwkka. En 
snúum oss þá að hinu persúnulega lifi einstakra manna nær og 
fjær. Sjáið þér ekki, hvílik makalaus blessan það hefir verið 
fyrir lærisveina drottins Jesú til forna, að þeir af honum voru 
leiddir inn i guðs ríki? Kemr ekki öllum sainan um það, að 
þeir hafi grœtt úendanlega mikið við að verða kristnir menn ? 



—134— 


þeir grœddu vitanlega ekki í öllu tilliti á því a<5 guðsríki varð 
eign þeirra. Fjarri því. þcir voru rneS sinni kristnitöku leid<l- 
ir fram í liiö harSasta stríð. þeir urðu fyrir þessa guðsríkiseign 
sína að llða dœmalaust mikið illt. þeir liöfðu svo að segja 
heiminn allan á móti sér. En samt var gróðinn þeirra alveg ó- 
metanlegr. >.Eg álít allt fyrir tjón hjá því ágœti að fá þekking 
á Jesú Kristi, drottni mínum' 1 — segir einn þeirra, og bœtir við, 
að fyrir hans sakir hafi hann misst allt og meti það okki meir 
en sorp, svo hann ávinni Krist (Fil. 3,8). Og hið sama gátu þeir 
allir sagt. Enda sagði frelsarinn þeim þetta fyrir strax eftir að 
hann var tekinn til að leiða þá inn í ríkið sitt: „Sœlir eruð þér, 
þegar menu atvrða yðr, ofsœkja og tala gegn yðr allskonar ill- 
yrði mín vegna, en þó ljúgandi. Fagnið og verið glaðir, því yð- 
ar verðkaup er mikið á himnum“ (Matt. 5, 11—12). Upp á 
þá menn, sem hér um að rœða, má sannarlega heimfœra þessar 
líkingar frelsarans í textanum : um manninn, sem seldi aleigu 
sína til þess að geta keypt akrinn með hinum hulda fjársjóði ; 
og um kaupmanninn, sem keypti perluna dynnætu fyrir allt,sem 
hann átti til. Svona mikils möttu þessir fyrstu lærisveinar 
Jesú það, að mega tilbeyra ríki hans. Og alveg jafn-mikils 
virði hefir þetta sama ríki guðs vitanlega verið óteljandi sálum 
innan kristninnar gegnum aldirnar allt fram á þennan dag. 
Menn sjá aldrei eins vel, hvílík blessun það er að mega vera 
kristinn maðr eða tilheyra guðs ríki eins og þegar dimmar af 
nótt mótlætisins. það sýnist einatt í meðlætinu eins og menn 
geti svo hœglega komizt af kristindómslaust. En þegar dags- 
birta h'nnar jarðnesku velgengni er horfin, þá, guði sé lof, koma 
mannssálirnar hópum sarnan til drottins til þess að halda sér 
dauðahaldi í hann og hafa hjá honum vist í ríki hansnáöar.—Eg 
hefi nú meira í huganum en það, sem vanalegaer kallað mótlæti, 
nokkuð, sem iðulega rís upp í mannlegu lífi með sínu albamesta 
afli á mótlætisins t'ð. Eg er að hugsa um þaö, þegar samvizkan 
tekr að afsaka manninn, syndir liðinnar æfi rísa upp í endr- 
minningunni, ein ásökunin kernr frain í sálinni eftir aðra fyrir 
afglöp umliðins tíma ; — maðrinn sér, hve mikill syndari hann 
er, hefir ávallt verið; sér sig sekan þar som hann áðr þóttist 
sýkn, sér svörtu skýhnoðrana í undangengnu lífi sínu stíga upp 
frá hafi endrminninganna, eins og þeir Elías forðum frá Karmel- 



—135— 


fjalli sáu skv som mannshönd rísa upp frá MifijarSarhafinu, sem 
allfc í einu varð stœrra og stærra o<j fœrðist nær oar nær, þ;\n<rað 
til himininn var almyrkvaðr. j)annig fœrisfc skugginn af synd- 
um liðins tíma, stnásyndunum, sem þá voru kallaoar, tinatt 
skyndilega og ómótstœðilega yfir mann, þegar mótlætið •—• lík- 
atnlegt mótlæti -— er tekið til að berja á dyrnar. þær koma, 
þessar synda-endrminningar, svo eðlilega yfir mann, þegar máttr- 
inn til að halda þeirn burtu frá sér sökuin hins ytra mótlœtis er 
farinn. — Eg hugsa nú til einnar átakanlegrar sýningar hjá 
hinu mikla norska virkiiegieikaskáldi, Hinrik Ibsen. Einn ekta 
veraldarmaðr, sem lifað heflr andvaralausu eigingirnislífi og 
farið víða um lönd, ketnr loks, þegar langt er liðið á æfina, heim 
aftr til síns föðurlands. Hann hafði óteljandi syndir á samvizk- 
unni frá öllutn tímabilum æfi sinnar, en samvizkan hafði allt af 
verið steinsofandi. Nú veit hann, að ekki getr verið mjög langt 
eftir. Hann fer að (íra fyrir því, að eitthvað séað innanbrjósts og 
að eitthvað ískyggilegt vofiyfirhonum í hinum ókomnu örlögum_ 
Og þegar hann er aftr á ný heima í föðurlandinu, fara syndirnar 
frá œskuárunutn að korna fram hrópandi í endrminningunni. 
Svo er hann þá staddr þar uppi á öræfum eða heiði nokkurri — 
hurtu frá mannabyggðum. Kaldr vindr blæs þar á heiðinni í 
fangið á honum. Margt undarlegt ber nú þar fyrir hann, og 
eitt af því þetta: Hann sér hnykla eða hnoöu velta áfram fyrir 
vindinum á rnóti sér, — allt at’ fleiri og fleiri. Og þessi hnoðu 
hafa mál. Hann heyrir, að jrau tala um leið og þau feykjast 
fram hjá honum. þau koma í mörgum hópum. Han.i spyr 
einn hópinn, hvaða verur ]\að sé. „Við erum góðar hugsanir, 
sern þú ekki hefir liugsað“ — hljóðar svarið eins og frá ótal 
munnum. Og svo koma svörin frá hinum hópunum: Við erum 
góð orð, sem þú hefir ekki talað. Við erum góð verk, sem þú 
hefir ekki gjört. Við erum illar hugsanir, sem þú h:fir hugsað. 
Við erum i 11 orð, sem þú hefir talað. Við erutn ill verk, sem 
þú hefir frarnið.—þér skiljið víst, að samvizkan mannsins kemr 
með allar þéssar raddir. Og þeir eru vissulega hér til, sem vita, 
að þetta er ekki tómr skáldskapr, eða réttara, að jætta er ekta 
skáhlskapr, skáldskapr, sem hefir áfcakanlegan virkilegleik á 
bak við sig. þegar nú gegnum samvizkuna heyrast slíkar radd- 
ir á dimmri mótlcetisnótt, og mannssálin ekki getr útvegað sér 



frið fyrir þeim, o" enginn mannlegr kraftr dugir til a5 þagga 
raddirnar ni5r, þá er það blessuð tilliugsan, að vita, að til er 
guðs riki, þar sem almáttugr frelsari ræðr og býðr öllum angr- 
uðutn sálum fyrirgefning og frið, — frelsan frá öllum hinum 
hrdpandi syndum frá liðinrti tíð. — Munið allir eftir því, að 
þetta er ekkert æfintýri. Og hugsið utn það, reynið að gjöra 
yðr það Ijóst, að það er n4kvæmlega eins mikið varið í það and- 
lega ríki, setn þér eruð leiddir inn í með kristindóminum, eins 
og Jesiis vitnar í hinum tveirn líkingum texta vors. Allt annað 
yör tilheyrandi er sem ekkert að reikna móti þeirri náð að 
mega áballa guð sem sinn frelsara i lífi og dauða. Oghugsið þá 

o o o r> o i 

um það allra snöggvast, hvað tnikið væri misst, hvílíkt óendan- 
legt tjón það væri fyrir hvern einstakan yðar, efguðs ríkiværi 
frá yðr svift eða með öðrum orðum kristindómrinn ekki lengr 
til fyrir yðr. 

En hvers virði er yðr þá guðs ríki eða náðarveiting krist- 
indómsins eftir því, sem þér vitnið um það með lífi yðar? — 
Vottið þér það með lífi yðar, lífinu á sunnudögunum og lífinu á 
virku dögunum, að þér metið þetta kristindóinsmálefni meir en 
allt annað?—Eg ætla að láta hvern einstakan svara þeirri spurn- 
ing fyrir sjálfan sig. Sjálfr vil eg engu svara í yöar nafni. En 
eg ætla að minna yðr á eitt: Eins víst og maðrinn í hinu 
mikla skáldriti Ibsens heyrði hin yfirnáttúrlegu hnoðu tala, er 
þau feyktust af vindinum fram h já honutn, heyrði þau vitna 
það, að þau væri þær eða þær vanrœkslusyndir eða yfirtroðslu- 
svndir úr lians eigin lífi, eins víst talar líf hvers um sig af yðr 
um það, — talar, þótt allir gengi steinþegjandi, um það, — hvað 
mikils þér í reyndinni metið kristindóminn eða það að mega til- 
lieyra guðs ríki. Guð almáttugr heyrir vitnisburðinn, sem út- 
gengr frá lífi hvers einasta manns í kristninni, um það hve 
mikils sá satni maðr metr hina hitnnesku náðargjöf guðs ríkis. 
— Steinarnir tala. Hví skyldi þá ekki vcrk mannanna tala, 
svo að heyröist til himna? 

])að var hér í kirkjunni á sunnudagskvöldið síðasta talað 
um kærleikann, — þann kærleika, setn í því er fólginn að elska 
tnennina, sem tneð manni ferðast í gegnutn lífið. í nafni drott- 
ins vors Jesú Krists skal eg staðfesta það með því að minna. á 
orðin hans: Elskið hver annan. En munið þá líka eftir því, að 



—137— 

það' er heilög skylrla ySar og allra annarra, sem nefna sig með 
nafni drottins, að elska málefnið hans, œðsta málefnið, sem til 
er, málefni guðs ríkis. Hún fer í handaskolum, elskan yðar til 
náungans, ef þér viljið ekki veita því œðsta málefni, sem til er, 
guðsríkis-málefninu drottins, rúm í hjörtum yðar. „Leitið fyrst 
guðs ríkis og hans réttlætis" — segir Jesús. það eru rnargir 
menn, sem í staðinn fyrir að gjöra þetta láta guðs ríki eða mál- 
efni kristindóinsins sitja á hakanuin fyrir öllu öðru. Mér heyr- 
ist nærri því, að á meðal vors fólks sé þetta hið almennasta. En 
hættið þeirri óhœfu. Ef þér viljið kristnir vera, látið guðs ríki 
æfinlega vera fyrsta málefnið yðar, — munandi eftir því, að það 
getr á hverri stundu komið að f ví, að þér vilduð fegnir gefa 
allt, sem þér eigið, til þess að hafa guðs ríki — frið og heilags 
anda fögriuð — í sálum yðar. Hann seldi aleigu sína, maörinn 
í textanum, til þess að kaupa fjársjóðinn. Og sama gjörði kaup- 
maðrinn til þess að eignast hina dýrmætu perlu. þeir hafa gjört 
hið gagnstœða, ýmsir af þjóð vorri hér. þeir hafa selt burt hið 
andlega ítak sitt í guðs ríki til þess að eignast — ekki akr, 
heldr haglendi í ríki vantrúarinnar. þt-ir, sem láta guðs ríki 
sitja á hakanum fyrir öllu öðru, en standa þó að nafninu í hópi 
kristinna manna, eru komnir á hálfa leið á eftir þessum mönn- 
um. Og þeir verða fyr eða síðar í þeirra tölu, frá guðs sjónar- 
miði að minnsta kosti, ef þeir ekki gjöra meiri alvöru en nú er 
af sínum kristindómi. 

Eg hefi enn ekki hreift við hinni seinustu líking textans, 
þar sein Jesús líkir guðs ríki við net, er lagt var í sjó og safnaði 
í sig alls konar fiski. Og er netið var fullt, drógu menn það 
upp í fjöruna, settust síðan og söfnuðu góðu fiskunum í ílát, en 
köstuðu hinum óætu út aftr. Eg þarf ckki að liafa fyrir því 
að útleggja þessa dœmisögu, því Jesús gjörir það sjálfr með ber- 
um orðum. Hann sesnr, að Iíkin"in eigi að tákna aðskilnað 

o 7 o o 

vondra manna frá góðum á dómsdegi, og vér höfum ekki 
minnsta rétt til að draga hót úr þessari þýðing, sem frelsarinn 
gefr sínum eigin orðum. En eg heyri spurt: Hvort 
dregr hann þá ei að landi seinna? Eða með öðrum orðum: 
Mun drottinn eigi eftir að hann hefir fellt sinn fordœmingar- 
dóm gefa hinum dœmdu fœri á að komast inn á land lifandi 
manna? það væri notalegt fyrir tilfinning vors náttúrlega 



—138— 


manns a5 svara já upp á þessa spurning. En þa5 já yr5i fyrst 
og fremst þvert ofan í opinberan guðs orðs j'fir höfuð, og í ann- 
an stað algjör meiningarleysa samkvæmt orðalagi þessarar lik- 
iugar. Er nokkurtvit í því, að dauðir, rotnaðir og þar af leið- 
andi óætir fiskar, sem citt sinn hafa veriö dregnir úrsjó og þeim 
síðan hefir verið kastað út aftr, verði seinna dregnir lifandi að 
landi? Býst nokkur fiskimaðr við nokkru sliku? Og aftr — 
getið þór með nokkru ákynsamlegu viti búizt við því, að þeir 
menn, som okki verða gengnir guði á hönd og búnir að kjósa 
sér vist í guðs ríki, þegar dómsdagr kemr, gjöri það úr því? Og 
hvað sem öllurn slíkum getgátum líðr, þá munið eftir því, að 
drottinn kallar á oss alla inn í ríkið sitt eins og lífið, hið eilífa 
lífið, liggi við. Sjáið um, að þér verðið andlega lifandi, en ekki 
andlega dauðir, þegar þér af hinum mikla fiskimanni verðið 
dregnir í netinu hans upp á strönd eilífðarinnar. 


NEARER, MY GOD, TO THEE. 

Eftir Sarah Flower Adams. þyðing eftir séra Mattías Jokkumsson. 

1. Hærra, minn guð, til þín, 

hærra til þín, 
enda þótt öll sé kross 
upphefðin mín; 
hljóma skal harpan mín: 

,: hærra, minn guð, til þ r n,:, 
hærra til þín! 

2. Villist eg vinum frá 

vegmóðr, einn, 
köld nótt sé kringum mig, 
koddi minn steinn, 
heilög sé heimvon mín: 

,: hærra, minn guð, til þín,:, 
hærra til þín! 

3. Sofanda sýn mér þá 

sólstigans braut, 



—139— 


alfaSir, upp í þitt 
eiiífa ska\it; 
bljómi þá hátt til mín: 
hærra, minn guð, til þín,:, 
hærra til þín! 

4. Arla eg aftr rís 

ungr af beð, 

guðshús úr grýttri braut 
glaðr eg hleð. 

Hver og ein hörmung mín 
,: hefr mig, guð, til þín,:, 
hærra til þín. 

5. Lyfti mér lengst í hæð 

lukkunnar hjól 
upp j’fir stund og stað, 
stjornur og sól, 
hljóma skal liarpan mín: 

,: hærra, minn guð, til þín,:, 
hærra til þín! 

GEOEG B RA N D E S, 

hinn danski rithöfundur og fagrfrœðingr, sem mestáhrifin hefir 
á seinni árum haft á ísleri/ika námsrnenn í Kaupmannahöfn, 
hefir nýlega í tímaritinu Revue des deux Mondes fengið sinn 
tlóm hjá frakkneskum manni Jecin Thorel að nafni. 

Aðalefnið í því, scrn sá rithöfurrdr segir þar um Brandes, 
sotjum vér hér eftir norsku blaði: 

„það er höfuðverk Brandesar A ð'albók.menntastraumar 19. 
aldarinnar, sem Thorel leggr til grundvallar fyrir dómi sínum 
á ritstarfi hans. Hantr sýnir, hvernig Brandes í þessu yfirgtips- 
mikla verki fer nreð hina ýrnsu rithöfunda og rithöfundatiokka 
og andastefnur þær, sem þeir hver um sig tilheyra, og ber svo 
þá meðferð hans saman við prógramm það, sem hann við ýms 
tmkifœri segist sjálfr fara eftir í ritverki þessu í heild sinni. 



—140— 


0g kemst hann út af þeim samanburði aS þeirri niSrstöSu, að 
hvei'su mikið sem Brandes vilji láta sýnast sem lærðr vísinda- 
maðr, þá sé hann þcS á undan öllu rithöfundr, sem beijist fyrir 
sérstökum uppáhalds-skoðunum sínum, og gefi sig miklu meira 
að því, að vinna þeim skoðunum fylgismenn heldr en hlut- 
drœgnislaust að leita að sannleikanum í bókmenntum þeim 
sem hann er við að eiga.“ 

„Allt frá þeim tírna, er Brandes kom fyrst frain í Danmörk í 
deilunni út af kenninguin þeim um „trú og vitund“, sem Rasmus 
Nielsen kom með, hefir mátt sjá, hvernig hið magnaða trúarhatr 
hans hefir verið það einkenni á rithöfundarstarfi hans, sem öllu 
hefir rúðið. Gremja sú, sem hleypir honuin út í baráttu gegn 
allri trú, samþýðist þó illa þeirri sannleiksást, sem heimtuð er af 
vísindamanni. Til þessa sýnist hann líka finna á sinn hátt, því 
hann er hvað eftir annað að fullvissa menn um, hve mikinn hug 
hann sem vísindamaör leggi á það að rannsaka allar hinar ýmsu 
myndir, sem mannleg trúartilhneging birtist í. En sem maðr, 
rithöfundr og dómari þess, er uppi er í tímanum, hefir liann þó 
engu að síðr gjört sér hið mesta far um að grafa undirstöðuna 
undan allri trú, ogleggrhann ávallt langtum meiri stund á það 
verk heldr en það að rannsaka opinberanir trúarinnar í lífi 
manna á vísindalegan hátt. Áð þessu leyti er hann einnig á 
undan öllu öðru maðr tilheyrandi sérstakri hugarstefnu, sem 
mjög mikið þröngsýni er samfara. Hann sést sjaldan eiga við 
vísindalegar rannsóknir nema þegar hanti hugsar, að hann geti 
beitt þeim sem vopni uppáhaldsskoðunum sínum til handa.“ 

,.Hinn frakkneski höfundr ætlar, að Brandes hafi í aðalriti 
sínu um bókmenntir, því er að framan er nefnt, komið með 
rammskakka mynd af heimi bókmenntanna um fyrra helming 
þessarar aldar, enda sé sú mynd þvert á rnóti því, sem hefði orð- 
ið, ef hann hefði dregið fram það í bókmenntalífi þess tíma, sem 
hann fiá upphafi liafi þótzt ætla að gjöra að umtalsefni". 

„Brandes sýuir ávallt sinn hlýja vinarhug til hins holdlega 
eðlis í manninum, er Jiað setur sig upp á móti hinum gildandi 
siðalærdómi, og með lævísi mikilli hefir hann unnið að því, að 
œsa œskulýðinn upp gegn almennum siðgœðisboðum. Hann 
hetír prédikað ungum mönnuru evangelíum ástríðnanna, og nieð 
sannkallaðri ástríðu hefir hann sjálfr lagt sig fram um Jiað að 



— 141 — 


rugla hugmyndum tilheyrenda sinna um gott og illt. Allt, sem 
vanalega er talið svívirðilegt og lastvert, hefir hann hafið til vegs 
og sóma með því að lýsa því eins og það væri göfugt og j’ndis- 
legt. það hefir ávallt verið talið merki lítilmennsku og vesal- 
dóms að gjörast þræll sinna lægstu tilhneginga. Hefði Brendes 
blátt áfram í húraskap sagt við hina ungu áheyrendr sína: 
„Lofið hinni svo köllufu heilbrigðu skynsemi yðar að fara; látið 
náttúruhvatir yðar vinna sigr yfir skyldutilfinningunni; hlýðið 
að eins skilningarvitum yðrum og lofib vilja yðar og samvizku 
að f'eykjast eins og strái burt fyrir stormi líkamsfýsnanna," — 
hefði hann talað svona, er líklegt, að beztu lærisveinarnir hans 
hefði hoi’fið burt frá honum. En í stað þessa hefir hann sagt 
við þá sem svo: „Að lifa samkvæmt boði skilningarvitanna^ 
það er að vera maðr með karakter; að hörfa ekki undan neinu 
því, sem ástríðurnar heimta, það er að gjörasitt einstaklings-eðli 
gildandi“. Og þar sem kenningar hans hafa verið settar fram á 
þennan ísmeygilega hátt, hefir að miklu leyti horfið hið fráfæl- 
andi eðli þeirra, sem annars myndi hafa vakið grun hjá mönnum 
og komið þeim til aö vara sig.“ 

Býsna einkennilegt fyrir Brandes segir Thorel það sé, 
hvernig hann í hók sinni urn náttúruskáldskapinn á Englandi 
fer tneð þá Byron og Shelly. Urn kritík er hér ekki að tala lrjá 
Brandes; hann er drukkinn af lotning fyrir skáldskaparanda 
þessara manna. Að því er Shelly snertir, fyllist Brandes eins- 
konar guðrnóði út af hinum mörgu guðlöstunum, sem koma fyr- 
ir í riturn hans. Byron er hans guð, eða, til þess ekki að særa 
hann með orði, sem hann hefir svo mikla óbeit á, œðsta hetjan 
hans, maðrinn, sem allt verðr að fyrirgefa af því að hann hefir 
endrfœtt alla Evrópu. Byron er í augum hans hinn stóri punktr, 
sem öldin öll snýst urn, langt um jrýðingarmeiri persóna aug- 
sýnilega cn Kristr. Uppreisnarandi Byrons og hin ákafa krafa 
hans um það, að náttúra einstaklingsins skuli ráða, er í augum 
Brandesar topp-punktr alls þess, sem tilbeiðsluvert er.“ 

„í augum Brandesar eru yfirhöfuð þeir rithöfundar miklir, 
sem hnegjast í einhvcrja byltingarátt, en hinnir aumingjar og 
vesalmenni, sem árætt hafa að tala gegn byltingum þeim, sem 
samfara hafa verið þeii’ra eigin tíma.“ 





—142— 


Um Eevivals e<5a hina andlegu trúvakningarfundi nútíðar- 
innar segir Spnrgeon: 1 bœjunum allt í kring um oss ogstund- 
um í vorum eigin bœ er þá og þá haldinn mesti fjöldi af trú- 
vakningarfundum, sem eg álít geggjaða og gagnslausa. Eg hefi 
heyrt getið um stórar samkomur, sem þyrpzt hafa saman að 
morgni dags, eftir miðjan dag og að kvöldi, í því skyni, að 
hlusta á einhvern alkunnan trúvekjanda, og undir prédikan- 
inni hafa ýmsir hljóðað, œpt, oltið um koll og engzt sundr og 
saman; og þá ei' prédikarinn síðar benti hinum iðrandi mönnum 
á, að gjöra það eða það, og lét einn cða tvo aðstoðarmenn sína, 
einskonar andlegar veiðibjöllur, fiýta sér á undan öllum öðrum 
að játa syndir sínar, þá gáfu sig fram mörg hundruð manna, 
sem þessi eina prédikan hafði hrifið með sér, og lýstu yfir, að 
þeir á þessari sömu stundu hefði snúizt frá villu vcgar síns. Og 
alveg nýlega frétti eg, að sá orðrómr gengi út frá einum stað 
hér á Englandi, að einn tiltekinn dag hafi undir prédikan prests- 
ins N. 17 persónur orðið alheilagar, 28 liafi sannfœrzt um synd 
sína og 29 öðlazt þá blessan að verða réttlátar fyrir guði. Næsta 
dag bœtast aftr við svo eða svo margir, og daginn þar á 
eftir enn svo og svo margir. Loks leggja menn ullar þessar 
tölur saman, og verða það alls mörg hundruð, sem bless- 
anina hafa eignazt fyrir þessar þrjár prédikanir og fram- 
kvæmd þessa sama prests. Allt þetta kalla eg leik. j)að er 
hugsanlegt, að eittlivað sé hér gott með, en eins og þaö birtist á 
yfirborðinu, virðist mér það vera svo seyrið, að eg dirfist naum- 
ast að trúa því, að teljandi sé það, sem þetta hefir meðferðis af 
góðu. þegar menn fara (í þessum efnum) að reikna svona ná- 
kvæint, hugsa eg æfinlega, að þeir villist á því, sem þeir eru við 
að eiga. það er hœgðarleikr að segia, að svo eða svo margir 
liafi bœtzt við kristinn söfnuð við ofefið tœkifœri; en að halda 
sálnaregistr yfir alla þá, sem komizt hafa til þekkingar á synd 
sinni, orðið réttlættir og helgaðir, það er þvert á móti heil- 
brigðu viti. 


Til háðungar kristniboðsmálinu eða mönnum þeim heima 
á fsjandi, sem því hafa hreift, sendu átján lærisveinar Möðru- 
vallaskólans fyrir nokkru einum þessara rnauna tíu aura í brófi 



—143- 


BréfiS hefir vist verið fremr Ijfitt, enda býðr maðrinn, sem það 
var ritað til, séra Oddr V. Gíslason, höfundum bréfsins 0 |>inber- 
lega í einu blaðinu þann kost að innleysa bréfið meí'' 100 krón- 
um kristniboðssjóðinum jieirra Sunnlendinganna til handa og 
þannig sleppa við þá vanvirðu, að fá bréfið á prent með nöfn- 
unum öilum undir. í Fjallkonunni svarar nú einn af þessum 
átján MöSruvellingum, Guðmundr nokkur Friðjónson, upp á 
þetta opna bréf frá séra Oddi í sínu nafni og félaga sinna, og 
byrjar það skjal svona: 

„Ojæja; það er allt i dauðanum og djöflinurn — ef eg má þá 
stóru persónu nefna — hér á landi. Deyfðin og sá hundgamli 
satans hugsunarháttr, að allt geti lafað á gömlu horriminni, 
skælir kjaftinn og gleypir hverja háleita hugmynd, sem prest- 
arnir og hinir skriftlærðu af séi* geta. þetta sanna undirtektir 
manna undir kristindómsframlögin. Nógu lrátt hafa þeir þó 
þarna í kjólunum hottað, en sá sauðsvarti hefir bara lagt koll- 
hófur og bitiö sitt gras i ró og spekt, því matr.inn er fyrir öllu 
þeim, sem eru bló? og kjöt í húð og hár. En þannig er eigi hátt- 
að oss 18 Möðruvellingum, sem í vetr gengurn í liö með fram- 
faraþjóðunum til þess að reka fjandann brott úr mannlegu fé- 
kigi“, o. s. frv. 

það cr Ijómandi sýnishorn af andanum og upplýsingunni, 
sem útgengr frá menntastofnunum íslands, þetta opna bréf í 
Fjallkonunni. það má víst óhætt fuliyrða, að annað eins dó- 
kúment og þetta sést ekki á þessum tíma útganga frá nokkrum 
unglingum, er á skóla ganga um víða veröld, nema á Islandi. 
Hver skólapiltr, sem semdi þvílíkt pródúkt og hefði ósvífni til 
að setja það í opinbert blað, yrði víst alls staðar nema við 
eina íslenzka skólastofnan rek'nn úr skóla með háðung. þetta 
er eitt dœmi upp á það, hvert svo eða svo stórt brot af skóla- 
menntaninni íslenzku stefnir, og cin ágæt bending til þjóðarinn- 
ar í heild sinni um það, að hún þurfi að fá annan og betri anda 
í skólamenntan sína. 


Nýr lúterslvr söfnuðr, scm nefnir siq; Pétrssöfnuð\ hefir fyrir skömmu (á fundi 28, 
Okt.) verið myndaðr í íslendingabyggðinni við Akra, Pembina Co., N. Dak., fyrir 
norðan Tungá. Sálnatala 18*2, Söfnuðrinn gekk þeger i kirkjufélagið. Hann 
hcfir samið um prestsþjónustu framvegis við séra Jónas A. Sigurðsson, sem mestan 



— 144 — 


þáttinn hefir átt í safnaðannyndaninni, og verða guSsþjónustur safna'ðarins fyrst um 
sinn haldnar í húsi nokkru, nýendrbœttu, er lestrarfélag byggöarinnar á þar á hent- 
ugum stað. 

Á þessu áti hefir kvenfélag íslenzka safnað'arins í Fembina-bœ, N. Dak., er 
samanstendr af örfáum safnaðarkonum, gefiö kirkjunni þar mjög snotra klukku, C50 
pd. að þyngd, se.n með öllum útbúnaði kostaði um $75.00. 

í sumar hefir Pembina-kirkja einnig fengið á sig turn, mjög myndarlegan. 
Hann ereins og kirkjan sjálf með gotneskri lögun, 52 fet á hœð, nteð 2 gotneskum 
gluggum að framan, áttstrendr uð ofan með krossi efst. (Lýsing á Pembina-kirkju 
er í ,,Sam. “ 4 , 6 .). — Alls kostar turninn og klu.ckan um $250—000. 

Séra Jónas A. Sigurðsson þjónar nú 4 reglulegum söfnuðum: Vídalínssöfnuði^ 
Pembinasöfnuði, Graftonsöfnuði og hinum nýmyndaða Pétrssöfnuði við Akra. 


TIL SKÓLANS. 

Frá ólafi þ>orsteinssyni í Pembina, afhent gjaldkera skólancfndarinnar á kirkju- 
þingi (en ekki kvittað fyr en nú) $5,00. —Jakolt Eyford $5,00. —Jón Brandsson 
(pr, Dr, Ilalldórsson) $2,00, h’. T. B. 

LEIÐRÉTTINGAK. 

I ágripinu af æfisögu séra Bjötns B. Jónssonar i September-n.ri blaðs þessa 
stendr, að hann hafi flutrt með foreldrum sínum frá íslandi árið I 875 í staðinn fyrir 
1876. per segir og, að hann hafi stundað nám við Gustavus Adoiphais College í St. 
Peter árið 1889—90, en á að vera: árin 1889—90 og 1890—91. Og í Október-nr,- 
inu, á bls. 123 , seinast i greininni um árás séra Ólafs Ólafssonar ávestríslenzku prcst- 
ana, stendr Agrippa í staðinn fyrir Festus, Vér gættum of seint að Jreirri pcnna- 
villu til a<S geta leiðrétt hana i sama blaðinu. 

Ilr. Sigrbjöni Sigrjónsson sendir “Sameininguna“ út. Adressa hans er: 
l64 Kate St. Til hans snúi menn sér viðvikjandi afgreiðslu blaðsins. 

ísafold. Iang-stœrsta blaðið á Islandi, kemr út tvisvar í viku allt árið, kostar 
í Ameríku $1.50. M. Pálsson, 12 Harris Block, Winnipeg, er útsölumaðr. 

Sæbjörg, mánaðarblað með myndum. Ritstjóri séra O. V. Gíslason. 
Kostar 60 cts. í'æst hjá ritstjóra ísafoldar. 

Sllllliaufara hafa Kr. Ólafsson, 575 MainSt., Winnipeg, Sigfús Berg- 
mann, Gardar, N.D., og G. S. Sigurðsson, Minneota, Minn. I hverju blaði 
mynd af einhverjum merkum manni, flestum íslenzkum. Kostar einn dollar. 

KIRKJUBLAÐIÐ, ritstj. séra pórh. Biarnarson, Rvík, 3. árg. 1S93, c. 15 arkir- 
auk ókeypis fylgiblaðs, „Nýrra kristilegra smárita,“ kostar 60 ets. og fæst hjá W.H. 
Paulson, Winnipeg, Sigf. Bergmann, Gardar, N.Dak., og G.S. Sigurðssyni, Minne 1 
ota, Minn. 

,,SAMEININGIN“ kemr út mánaðaílega, 12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.00 
árg.; greiðist fyrir fram. —Skrifstofa blaðsins: 704 Fifth Ave. N., Winnipeg, 
Maniloba, Canada.—Utgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstj.), PállS.Bardaí, Frliðrik I. 
Bergmann, Ilafsteinn Pétrsson, N. Stgr. Jrorláksson, Magnús Pálsson, Jón Eu.c.G. 


íit’NTSTÍIDJA LÖGitétJS — tVIKk'IPEG. 









